પ્રચાર પ્રસાર 


દાગૃત ઉજાગર 


સં-૨૦૮૦ | અધિક શ્રાવણ સુદ -૧૦ | તા.૨૮-૦૦-૨૦૨૩ | 


સુરત સમાજની ત્રણેય પાંખો દ્વારા આયોજીત 


તા.૨૩ જુલાઈ રવિવાર ના રોજ બપોરે 
પાંચ કલાકે ઉધના સમાજ વાડી ઉમાભવન ખાતે 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ, મહિલા મંડળ 
અને યુવક મંડળ સુરત દ્વારા " હેલ્થ કેર" નો 
કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ. જેમાં મોટી સંખ્યામાં 
ભાઇઓ અને બેહેનોએ હાજરી આપી પ્રોગ્રામ ને 
સફળ બનાવ્યો હતો. 

આ કાર્યક્રમમાં સુરતની ખમીરવંતી 
સૌરાષ્ટ્ર કચ્છની સામાજિક સંગઠન અને ડાયમંડ 
નાં અગ્રણીઓ દ્વારા અનોખી ખ્યાતનામ "કિરણ 
હોસ્પિટલ સિનિયર સિટીઝન હેલ્થ કેર " યોજના માં 
58 વર્ષ થી વધુ ઉંમર ના 300 જેટલા વડીલોને 
જોડી તેમના કાર્ડ બનાવામાં આવ્યા હતા. 


સુરત સમાજને ત્રણેય પાંખો દ્વારા 
આયોજીત હેલ્થ કેર કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત 
ઓર્થોપેડિક ડૉ. હર્ષદભાઈ જોશી નું સન્‍માન 


કરતા, સમાજના મોભી.લાલજીભાઈ 
ભાવાણી અને પ્રમુખ ઝવેરભાઈ રામાણી. 


આ હેલ્થ કેર યોજના ની વિસ્તૃત 
માહિતી આપવા માટે કિરણ હોસ્પિટલ ના ચેરમેન 
પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 
સાથે ઓર્થોપેડીક ડૉ.હર્ષદભાઈ જોષી પણ હાજર 
રહ્યા હતા. 

કાર્યક્રમની શરૂઆતમાં પશ્ચશ્રી 
મથુરભાઇ સવાણી અને ડૉ.હર્ષદભાઈ જોષીનું 
સન્‍માન વડીલશ્રી મોભી લાલાજીભાઈ ભાવાણી, 
સુરત સમાજ પ્રમુખ ઝવેરભાઈ રામાણી, ઝોન 
સમાજ પ્રમુખ રમેશભાઈ પારસીયા, સુરત મહિલા 
પ્રમુખ શ્રીમતી દમયંતીબેન ભાવાણી અને દક્ષિણ 
ગુજરાત મહિલા શક્તિપીઠ પ્રમુખ શ્રીમતી 
નર્મદાબેન સેંઘાણી દ્વારા પુષ્પગુચ્છ અને શાલ દ્વારા 
સન્‍માન કરવામાં આવ્યું હતું. 

સુરત સમાજ પ્રમુખ ઝવેરભાઈ રામાણી 
દ્વારા મથુરભાઈ અને ડૉ.હર્ષદભાઈ જોશીનું શબ્દો 
દ્વારા હાર્દિક સ્વાગત કર્યું. ડૉ.હર્ષદ જોશીએ 
પ્રોજેક્ટર દ્વારા હાડકા ના રોગો કઈ રીતે થાય છે 
અને તેને અટકાવવા માટે શું તકેદારી રાખવી તે 


ગત્‌ ૨૪ જુલાઇ નાં રોજ વર્ધા - 
મહારાષ્ટ્ર ખાતે અર્ચનાબેન રંગાણી, હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કન્વીનર, નાગપુર જેઓ 
કાઉન્સિલ 100 યુવાસંઘ માં અનોખી સેવાઓ 
કર્મઠ ભાવે સમર્પિત થઈને આપી રહ્યા છે. તેઓ 
દ્વારા ગર્ભ સંસ્કારની વિશેષ જાણકારી દર્શાવતો 
કાર્યક્રમ યોજાયો. 

"પ્રાચીન કાળમાં ત્રષિઓ દ્વારા 
આપણને મળેલી "ગર્ભ સંસ્કાર"નાં જ્ઞાનની પ્રચંડ 
શક્તિની ગર્ભસ્થ શિશુને સશક્ત અને જ્ઞાની 

-નાવવા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા રહી છે. એટલે 
જ આવનાર સમયમાં આપણી સંસ્કૃતિ અને ધર્મની 
રક્ષા કરવા ગર્ભ સંસ્કારનું જ્ઞાન અને અનુકરણ 
રેખર ખૂબ જ જરૂરી છે. 

"શ્રીમતી અર્ચનાબેન રંગાણી- નાગપૂર 
દ્વારા આપણાં કુળદેવી નાં ફોટા સમક્ષ દીપ પ્રાગટ્ય 
કર્યા બાદ વર્ધા મહિલા મંડળનાં પ્રમુખ રાધાબેન 
ભગત દ્વારા પુષ્પ ગુચ્છ અર્પણ કરી અર્ચનાબેનનું 
સ્વાગત કરી પરિચય આપીને કાર્યક્રમનું 'શ્રીગણેશ' 
કર્યું હતું.અર્ચનાબેન પોતાની આગવી અને મધુર 
મંત્રમુગ્ વાણીથી ગર્ભ સંસ્કાર વિષેનાં અલૌકિક 


વર્ધા મહિલા મંડળ પ્રમુખ શ્રીમતી 
રાધાબેન ભગત, હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર 
મેનેજમેન્ટ ફોરેસ્ટ કાઉન્સિલિંગ 2120 અર્ચના 
શૈલેષ રંગાણી અને વર્ધા મહિલા મંડળ મંત્રી 
જયાબેન લીંબાણી અને મહિલા મંડળ તેમજ 
સદસ્યોની વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહેલ 


અમુલ્ય જ્ઞાનની ગંગા વહાવી ઉપસ્થિત સહું 
મહિલાઓને તરબોળ કરી દીધી હતી. 

"ગર્ભ સંસ્કાર એટલે કે...." "આપણે 
લગભગ બધાંજ જાણીએ જ છીએ, આપણી હિન્દુ 


વર્ધા મહારાષ્ટ્ર ખાતે ગર્ભ સંસ્કાર 
વિષે જાગૃતિ દર્શાવતા કાર્યક્રમમાં 
અર્ચનાબેન રંગાણી, હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર 
મેનેજમેન્ટ ફોરેસ્ટ કાઉન્સિલ 2120 નાગપુર 
દ્વારા ગર્ભ સંસ્કાર વિષેની જાણકારી 
આધુનિક ટેકનિક સાથે 00 પર પ્રસ્તુત 
કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મહિલા શકિતની 
સાચેજ જિજ્ઞાસા તૃપ્ત થઈ અને જીવન માં 
અનુભવેલી પણ ઇગ્નોર કરેલી બાબત ની 
વાસ્તવિકતા સમજી મંત્રમુગ્ધ થઈ જાગૃતિ 
મળવા બદલ આભાર માં લાગણીઓ 
ઠાલવી હતી. 


સંસ્કૃતિમાં શોળ સંસ્કાર છે. એ તમામ પૈકી સર્વ 
પ્રથમ સંસ્કાર ગર્ભ સંસ્કાર છે જે પરમેશ્વરે માનવને 
આપેલી અણમોલ ભેટ સુવિધા છે. 

પરંતુ, પ્રાચીન સમયમાં અનુસરતાં આ 
ગર્ભ સંસ્કારમાં કેટલી પ્રચંડ શક્તિ છે એ કદાચ બહુ 
ઓછાં લોકોને ખબર હશે...! ગર્ભ સંસ્કાર દ્વારા 
માતાપિતા જેવું ઈચ્છે એવું જ તેજસ્વી, ઓજસ્વી, 
વીર જ્ઞાની બાળક ધારણ કરી શકે છે. તેમાં 
ગર્ભવતી માતા જ નહીં, આવનાર સંતાનનાં 


શ્રી અખીલ ભારતીય ક.ક.પાટીદાર 
યુવાસંઘની ગતીવીધી 


૨૯ અને ૩૦ જુલાઈ નાં રોજ યુવાસંઘ 
વિવિધ રીજીયન માં જનરલ સભાઓ 


જણાવેલ પાંચ રીજીયનની દ્વીવાર્ષિક સામાન્ય સભામાં 
તે વિસ્તાર યુવાસંઘ હોદ્દેદારશ્રીઓ 
થીમ લીડર્સ તેમજ કાઉન્સિલ માં સમાવેશ 
એવા રીજીયન હોદ્દદારોશ્રીઓને વિનંતિ 
આપણે હાજરી આપીએ.. 
યુવાસંઘ પસંદગી સમિતિ અને અગ્રીમ કાર્યકરોની 
રહેશે ઉપસ્થિત 


જણાવેલ પાંચ રીજીયનની 
દ્વીવાર્ષિક સામાન્ય સભામાં તે વિસ્તાર 
યુવાસંઘ હોદ્દેદારશ્રીઓ થીમ લીડર્સ તેમજ 
કાઉન્સિલ માં સમાવેશ એવા રીજીયન 
હોદ્દેદારોશ્રીઓને વિનંતિ આપણે હાજરી 
આપીએ..યુવાસંઘ પસંદગી સમિતિ અને 
અગ્રીમ કાર્યકરોની રહેશે ઉપસ્થિત 
સાબર રીજીયન 29/07/2023 
હિરાખાડી કંપા 
મોહન ધોળુ - પેટલાદ (પસંદગી સમિતિ) 
€/ પંકજ પારસીયા - 
ડો.વિપુલ છાભૈયા- નરોડા 
દિલીપ પોકાર - હરદા, 
નિલેષ સુરાણી - તલોદ 
મિનેષ વાડિયા -પ્રિતેશ લીંબાણી (મોડાસા) 
હરેશ લીંબાણી (મિશન એજ્યુકેશન) 
મહાત્મા ગાંધી રીજીયન નરોડા સમાજ 
30/07/23 
મોહન ધોળુ - પેટલાદ, (પસંદગી સમિતિ) 
€/ પંકજ પારસીયા - 
ડો વિપુલ છાભૈયા- નરોડા 
દિલીપ પોકાર - હરદા, 
પરષોત્તમ વાલાણી- કપડવંજ 
નિલેષ સુરાણી - તલોદ, 
મિનેષ વાડિયા - મોડાસા 
હરેશ લીંબાણી - (મિશન એજ્યુકેશન) 
છત્રપતિ શિવાજી રીજીયન 30/7/23 
અક્લુજ મુકામે 
અંબાલાલ પોકાર- ગાંધીધામ, 
(પસંદગી સમિતિ) 
નરશીભાઈ ભાવાણી- પુના 
(પસંદગી સમિતિ) 
વિનોદ ભાવાણી- બેંગલોર 
ભરત છાભૈયા- 
જગદીશ લીંબાણી- પુના 
મધ્ય મહારાષ્ટ્ર રીજીયન 30/7/23 
અહમદનગર 
માવજી પોકાર- નાશિક 
(સેન્ટ્રલ પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ) 
નટવર સામાણી- નાગપુર, 
ગિરીશ ભાવાણી- કોલ્હાપુર 
નરેશ પોકાર- રત્નાગીરી 
અંબાલાલ પોકાર -નાશીક 
(મિશન કૃષિ અને પર્યાવરણ) 
છતિસગઢ રીજીયન 30/07/23 રાયપુર 
હિતેશ રામજીયાણી-મુબંઇ 
(પ્રેસિડેન્ટ યુવાસંઘ) 
શાંતિલાલ રૂસાત -વડોદરા 
(પસંદગીસમિતિ) 
દીપક દિવાણી-હૈદરાબાદ, 
નવીન લીંબાણી-રાયપુર 
સંકલન- યુવાસંઘ પ્રવક્તા પરસોતમ 
વાલાણી -કપડવંજ 


પારકી પંચાત અને પારકી રા 
જે નવરા બેઠા હોય તેજ કરે છે.... 
બાકી તો કામ કરવા વાળાને 
પોતાની તબિયતની પણ ચિંતા હોતી નથી 
- જય લક્ષ્મીનારાયણ 


ગુરુ પૂજ્ય સુશ્રી ભ 
હરિ ૩ં9 આશ્રમ,બ; 
28.07.2023 

સમય :બપોરના 
સિકંદરાબાદ - 
મહિલામંડળ દ્વાર 


કથા સ્થાન; શ્રી ઉમિયા પાટીદાર સમાજ, 


ક સ 


ન્ડ્ટ 
૬ ડર. 


ક્ઝ્ઝ 


॥ સતાતત પરમો ધર્મ ( તપ 


શુક્રવાર | 302 ૫૦.: 1190 


50દ।1।. 11£011 105£ 0141 


1100.:491 7801877774, -91 7718977774 | 2112581181017111[81117(88181.001॥ 


'હેલ્થ કેર" કાર્યક્રમ 


પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી, કિરણ હોસ્પિટલ સુરત ટ્રસ્‍ટી, સૌરાષ્ટ્ર જલધારા ટ્રસ્ટ 
નાં ફાઇન્ડર સાથે સુરત મહિલા મંડળ નાં પ્રમુખ દમયંતીબેન સાથેની ટીમ.. 


જણાવ્યું હતું. ડૉ.જોશીએ અત્યાર સુધીમાં 12000 
ઘૂંટણ ના દર્દીઓના ઓપરેશન કરીને ચાલતા કર્યા 
છે. 

આ કાર્યક્રમમાં 2૩01(ર રીજીયન ના હેલ્થ 
એન્ડ ડિઝાસ્ટર કન્વીનર ભરત માંકાણી બીલીમોરા 


અગ્રણીઓ 
શક્તિપીઠ નાં 
નર્મદાબેન અને દમયંતીબેન દ્વારા કિરણ 
હોસ્પિટલ ના ચેરમેન પદ્મશ્રી મથુરભાઈ 
સવાણી નું પુષ્પગુચ્છ અને સાલ દ્વારા 
સન્‍માન કરવામાં આવ્યું... 


સુરત 
હોદ્દેદારશ્રીઓ, 


સમાજના 
મહિલા 


દ્વારા મથુરભાઈ સવાણી નો પરિચય આપતા 
જણાવ્યું કે મથુરભાઈ ને ભારત સરકાર દ્વારા પદ્મશ્રી 
અવોર્ડ મળેલ છે. ઉપરાંત કિરણ હોસ્પિટલમાં 
ચેરમેન પદ સંભાળી રહ્યા છે. તદુપરાંત બેટી 
બચાવો, પ્રાકૃતિક ખેતી જેવી અનેક યોજનાઓ અને 
સામાજિક પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા છે. સૌરાષ્ટ્ર જલ 
ધારા ટ્રસ્‍ટ યોજના ના ફાઉન્ડર છે. પશગ્ચશ્રી 
મથુરભાઈ એ પોતાના વક્તવ્યમાં જણાવ્યું કે દેશ 
અને ગામના વિકાસમા સિનિયર સિટીઝન નો 
મહત્વનો રોલ છે. 

દુનિયાના વિકસીત દેશો જે ફેસીલીટી 
સિનિયર સિટીઝનને આપે છે તે ફેસીલીટી આપણે 
આપણા સિનિયર સિટીઝન ને આપી શકીએ તે માટે 
કિરણ હોસ્પિટલ દ્વારા આ યોજના શરૂ કરવામાં 
આવી છે. 


આ યોજના મા આપણી સમાજના 
વડીલો મોટી સંખ્યામાં લાભ લે તેવી ઇચ્છા વ્યક્ત 
કરી હતી. અત્યાર સુધીમાં 13000 થી વધુ સુરત માં 
વસતા 26 રાજ્યના વડીલો આ યોજનામાં નામ 
નોંધાવી ચૂક્યા છે. આ યોજના કેવી રીતે કાર્ય કરશે 
તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. 

20॥ ઓગસ્ટ ના રોજ આ યોજના ના 
મેમ્બર માટે વડીલ વંદના નો પ્રોગ્રામ પણ કિરણ 
હોસ્પિટલ દ્વારા આયોજીત કરવામાં આવશે. બધા 
જ રાજ્ય ના મેમ્બર હોવાથી પ્રોગ્રામનું નામ 
"ભારત વડીલ વંદના" રાખવામાં આવ્યું છે. 

મથુરભાઇ એ સુંદર સત્સંગ પણ કર્યો 
હતો. તેમના સત્સંગ નો સાર એ હતો કે માણસ 
પ્રફુલ્લિત હોવો જોઈએ, પ્રફુલ્લિત હોય ત્યાં વિવેક 
હોય, વિવેક અને પ્રફુલ્લિતાનું મિલન માણસની 
નિર્ણાયક શક્તિને મજબુત બનાવે છે. કર્મ ને ધર્મ 


આરોગ્યની જાગૃતિ અંગેના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત મોટી સંખ્યામાં 
સમાજના ભાઈઓ તથા બહેનો.. કિરણ હોસ્પિટલ નું સર્જન એક અદભુત 
આરોગ્યનું મિશન છે જેમાં કેકેપી સમાજનું પણ યોગદાન વિકાસ માં રહ્યું 
છે. 


બનાવવાથી વ્યક્તિ વિજયી બને છે. તેમણે કણ ની 
શક્તિ ની સમજણ આપી હતી. 

સમાજના વડીલ મોભી લાલજીભાઈ 
ભાવાણી એ કહ્યું કે મથુરભાઇ ના સત્સંગ માંથી માત્ર 
10 ટકા જીવનમાં ઉતરશે તોય ઘણું મેળવી લેશો. 


વર્ધા (મહારાષ્ટ્ર) મહિલા મંડળ દ્વારા "ગર્ભ 


માર્ગદર્શન કાર્યક્રમનું આયોજન 


આપણે આપણાં સંતાનોનાં 


અત્યંત જરૂરી છે. 


પિતાની પણ કેટલીક મહત્વની ભૂમિકા હોય છે એ 
સમજાવવાની સાથે ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન માતાનાં 
આહાર, વિહાર, વાંચન તથા વ્યવહાર કેવાં હોવાં 
જોઈએ એ પણ એમણે ખૂબજ સચોટ રીતે 
સમજાવ્યું. 
- વિજ્ઞાનથી સંકળાયેલુ શ્ષિ મુનિઓ દ્વારા પ્રદત્‌ 
ગર્ભનું અદ્ભુત જ્ઞાન.. 
- ગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન માનસિક તણાવથી કેવી 
રીતે બચવું.. 
- પોતાનાં મનગમતાં સંસ્કારનું નિર્માણ ગર્ભસ્થ 
શિશુમાં કેવી રીતે કરવું.. 

એવા...ગર્ભાવસ્થામાં અનુકરણ 
કરવાનાં અનેક મહત્વનાં મુદ્દાઓ એમણે 1201 
પ્રોજેક્ટરમાં દર્શાવીને સમજાવ્યાં હતાં.ત્યારબાદ 
ઉપસ્થિત સહું મહિલાઓએ અર્ચનાબેન પાસેથી 
મેળવેલાં જ્ઞાનથી પરિતૃપ્ત થઈ પોતપોતાનાં 
પ્રતિભાવ આપેલ. 

એમાં અમુક મહિલોનો અભિપ્રાય હતો, 
"કાશ! અર્ચનાબેન થોડાંક વર્ષો પહેલાં અમને 
મળ્યાં હોત તો અમે અમારાં બાળકોને અમારી 
ઈચ્છા અનુસાર ગર્ભ સંસ્કાર થકી ઘડી શક્યા 
હોત!" કોઈકે જણાવ્યું, " અજાણતાં અમારાં 
સંતાનોને સંસ્કાર ન સીંચી શક્યાં તો કાંઈ વાંધો 
નહીં, અમારાં પુત્ર અને પુત્રવધુ દ્વારા અમારાં 
મનગમતાં પૌત્રને અવતરશું!” 

વળી, વર્ધા શહેરમાં વસતા અન્ય 
ગુજરાતી લેઉવા પટેલની બહેનોએ પણ સહભાગી 
થઈ હતી તેઓએ પણ ખૂબ જ ઉત્તમ સમજણ 
મળ્યા થી આંનંદિત થઈને કહ્યું, "આજે અમને 
અન્ય જગ્યાએ જવાનું હતું એ રદ્‌ કરીને અહિયાં જો 
ન આવ્યાં હોત તો આવા અમુલ્ય જ્ઞાનથી વંચિત 
રહી ગયાં હોત...! 

"આવી રીતે ત્યાં ઉપસ્થિત દરેક માતા 
બહેનોનાં પ્રતિભાવ ખૂબ જ ભાવુક બની સકારાત્મક 
રહ્યા હતાં. અતિ આનંદની વાત તો એ છે કે, અર્ચના 
બેન પોતે પોતાનાં જ ગર્ભ સંસ્કાર જ્ઞાનનાં નિજ 
અનુભવી છે..! એમનાં જણાવ્યાં મુજબ એમણે 
પોતાનાં સંતાનોનું નિર્માણ કરવામાં ફક્ત 20% જ 
એ જ્ઞાનનો લાભ લઈ શક્યા હતા. 

છતાંય આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ 
જ્ઞાનનું ખાલી 20% જ અનુકરણ કરવામાં પણ 
એવવડાં શ્રેષ્ઠ સંતાનનું નિર્માણ થઈ શકતું હોય તો, 
આપણે વિચારીએ એ 100% અનુસરવા પછીનું 
સંતાન કેવું હોઈ શકે છે? વધુમાં એમણે કહ્યું, 
"વર્તમાન સમયમાં આપણે જોઈ રહ્યાં છીએ, 
આપણો હિન્દુ ધર્મ અને રાષ્ટ્ર કેટલાં જોખમમાં છે.! 
ત્યારે આવનાર સમયમાં આપણી સંસ્કૃતિને ધર્મની 
રક્ષા કરવા માટે યુગપુરુષ, સમ્રાટ ને રાણી 
લક્ષ્મીબાઈ, અહલ્યા પ શક્તિશાળી સ્ત્રી-પુરુષની 


ડમ્વઅને અભિ, 
રો કુ 


(કુક 


જગ: રુટ વ 


ઓઢવ માં મોટા ઉત્સવ ની જેમ મહિલા શકિત 


એ ઉજવ્યો રજત જયંતિ મહોત્સવ 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 
ઓઢવ ખાતે વક્તા સુશ્રી ભારતી દીદી ના કંઠે 
"મા ઉમા પરાયણ જ્ઞાનયજ્ઞ" નો છેલ્લો 
દિવસ હતો. જેમાં કથાની શરૂઆત 
દાતાશ્રીઓ દ્વારા આરતી કરી કરવામાં આવી 
હતી. 

આજની કથામાં મા ઉમા ના બંને 
પુત્રો શ્રી ગણેશ અને શ્રી કાર્તિકેયનુ આગમન 
અને મા ઉમા દ્વારા કરવામાં આવેલા તેમના 
પરચાઓ દર્શકો સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા 
હતા. આ પુરુષોત્તમ માસમાં સુશ્રી ભારતી 
દીદી એ સૌ સમાજજનોને ભક્તિમય કરી 
દીધા હતા. દાતાશ્રીઓ દ્વારા આરતી કરી 
કથાની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. 

રાત્રે 9:00 કલાકે મહિલા મંડળને 
૨૫ વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય રજત જયંતિ વર્ષ ની 
ખાસ કાર્યક્રમ કરી ઉજવણી કરવામાં આવી 
હતી. જેમાં મહિલા મંડળના પ્રમુખ શ્રીમતી 
જયાબેન માવજીભાઈ સાંખલા દ્વારા મહિલા 
મંડળના પૂર્વ પ્રમુખોનું મોમેન્ટો આપી 


કચ્છ જિલ્લામાં સામાજિક વનીકરણ વિભાગ દ્વારા 
19.75 લાખ રોપાઓનું વિતરણ કરાયું 


ગ્લોબલ વોર્મિંગ, ક્લાઈમેન્ટ ચેન્જ 
વગેરેની પડકારજનક પરિસ્થિતિના સમાધાન 
માટે મોટી સંખ્યામાં વૃક્ષારોપણ કરવું ખૂબ જ 
જરૂરી છે. વાતાવરણમાં €૦2 ના પ્રમાણનું 
સમતોલન જાળવવા માટે વૃક્ષારોપણ શ્રેષ્ઠ 
ઉપાય છે. 

ગુજરાતના વનવિભાગ દ્વારા જંગલ 
વિસ્તારની બહાર વધુમાં વધુ લોકો 
વૃક્ષારોપણ પ્રવૃતિમાં જોડાય તથા વૃક્ષારોપણ 
બાદ વૃક્ષનો ઉછેર કરે તે માટે અનેક [8% 
લોકજાગૃતિની પ્રવૃતિઓ હાથ | ' 
ધરવામાં આવી રહી છે. 

કચ્છ જિલ્લામાં સામાજિક 
વનીકરણ વિભાગ દ્વારા તમામ 
તાલુકા મથકોએ નર્સરીમાં રોપ 
ઉછેરની પ્રવૃતિ હાથ ધરવામાં આવી 
રહી છે. લોકોને સરકારી રાહતદરે [- 
તેમજ કેટલીક યોજના હેઠળ 
વિનામૂલ્યે રોપ વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું 
છે. 

આ વર્ષે રોપ વિતરણની પ્રવૃતિને 
વધુ વેગ મળે તેવા વિશિષ્ટ અભિગમ થકી 
“વૃક્ષરથ' મારફતે લોકોને ગામો - ગામ વન 
વિભાગ દ્વારા રોપા પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા 
વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે.આ 
પ્રોજેકટમાં નખત્રાણા તાલુકામાં વિવિઆના 
પાવરટેક લી. કંપની, ભુજ તાલુકામાં બી.કે.ટી 
કંપની (પધ્ધર), દયાપર તાલુકામાં અદાણી 
ફાઉન્ડેશન કંપની તથા ભગવતી ગ્રામ્ય 
વિકાસ ટ્રસ્‍ટ તથા અલ્ટ્રાટેક કંપની, રાપર 
તાલુકામાં ભારત વિકાસ પરીષદ તથા પછાત 
મિત્રમંડળ તથા વસુંધરા ટ્રસ્‍ટ અને મુંદરા 
તાલુકામાં અદાણી ફાઉન્ડેશન કંપની સંસ્થાઓ 
દ્વારા વિશેષ સહયોગ વનવિભાગને આપવામાં 


જન્મોત્સવ અતિ 
ધામધૂમથી ઉજવવીએ છીએ, પરંતુ એજ સંતાનનો ક્યારેય 
ગર્ભોત્સવ નથી મનાવતા..! એ વિષે આપણને જાગૃત થવાની 


જરૂર છે. 

આપણી માતા બહેનોને ગર્ભ 
| સંસ્કારની અપાર શક્તિનું જ્ઞાન 
હશે ને એ પ્રચંડ શક્તિનું 
ગર્ભાવસ્થામાં અનુકરણ કરશે 
તો એવી મહાન વિભૂતિઓનાં 
# આધુનિક વિષમતા ને પ્રતિકાર 
[| કરવા સક્ષમ અવતરણ આજે 
ક; પણ 100% શક્ય છે જ! 
"અર્ચનાબેને ખુબ સરસ કહ્યું, 
"આપણે આપણાં સંતાનોનાં 
જન્મોત્સવ અતિ ધામધૂમથી 
ઉજવવીએ છીએ, પરંતુ એજ 
સંતાનનો ક્યારેય ગર્ભોત્સવ 


મહાભારત માં અભિમન્યુ જન્મ 
એક ગર્ભ સંસ્કારનો અનોખો પ્રયોગની 
પ્રતીતિ સહુએ કરી હોય છે પણ આધુનિક 
સમય માં બાળક જન્મ ને મહત્વ આપવામાં 
આવે છે એનાં બદલે ગર્ભ સંસ્કાર ને મહત્વ 
ખૂબ ઓછું આપવામાં આવે છે. 

આ અજ્ઞાનતા દૂર થાય તે અતિ 
આવશ્યક છે. 

આ અભિગમ ને સાર્થક કરનાર 
અર્ચના રંગાણી જેવી અનેક મહિલા 
શકિતઓ છે જેનો લાભ સમાજે સમાજે નાં 
બદલે પરીવાર પરિવારે લેવો જોઈએ.. 


નથી મનાવતા..! એ વિષે આપણને જાગૃત થવાની 
અત્યંત જરૂરી છે. સાચે જ, ત્યારે મને પણ લાગે 
છે, ગર્ભસ્થ શિશુનો આજે આપણે ગર્ભ સંસ્કાર કરી 
ગર્ભોત્સવ મનાવશું તો પછી એજ ભાવિ શિશુનો 
જન્મોત્સવ... 

હું તો કહીશ કે એનું સંપૂર્ણ જીવનોત્સવ 
આપણે કેટલું દિવ્ય ને પ્રતિભાશાળી મનાવી 
શકશું..!તમે પણ વિચારી જુઓ...! અર્ચના બેન 
હજી અન્ય અતિ મહત્વની બાબત પ્રભુ નાં પર્યાય 
બનવા જેવી વાતો ઉપર ધ્યાન દોર્યું. આપણને 
મળેલાં મોંઘેરા માનવ અવતારને એળે ન જવા 
દઈ, ઓર્ગન દાન, મૃત્યુ બાદ દેહદાન, ચક્ષુદાન 
કરીને પરોપકારી થઈને પુણ્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. 
એ વિષે સહુંને સજાગ કરી દેહદાન, અવયવ 
દાનનાં સંકલ્પ પત્રોનું વિતરણ કર્યું. 

તથા ગાયત્રી મંત્ર જાપનાં મહત્વની 
સાથે એ મહામંત્ર શા માટે ગણાય છે..! એ પણ 
સમજાવ્યુ. વળી, હમણાં જોરશોરથી ચાલી રહેલી 


"“ ઓઢવ (અમદાવાદ) મહિલા મંડળ દ્વારા વન્ડર વુમન કાર્યકમ ” 
રજત જયંતિ વર્ષ નિમિતે ઉજવણી 


| સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. 
મહિલા મંડળ અને 
, યુવતી મંડળના સંયુક્ત ઉપક્રમે 
"વન્ડર વુમન" નું આયોજન 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

ક! જેમાં વિવિધ સમાજમાં 
૩ પ્રતિષ્ઠિત જગ્યાઓમાં આપણી 
મહિલાઓ જે કામ કરી રહી છે 
તેમને આમંત્રિત કરી સ્ટેજ પર 


સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું અને 


વન્ડર વુમન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 
ઓઢવ મહિલા મંડળ દ્વારા ઘર ને વ્યવસાય 
કે પરીવાર ને આર્થિક રીતે સહાય રૂપ થતી 
મહિલા નાં આન બાન શાન સાથે તેમની 
કર્મઠ વિકાસ ની યાત્રા વિષે માહિતી 
આપવામાં આવી અને સહુ ને ભાવ સાથે આ 


તેમના અનુભવોનો લાભ લેવામાં આવ્યો 
હતો. 

ત્યારબાદ મહિલા મંડળ ના 
કારોબારી મેમ્બરો દ્વારા તે દરેક પ્રતિષ્ઠિત 


આવ્યો છે. 

આ સહયોગ થકી વનવિભાગ દ્વારા 
ઉત્તમ પ્રકારના રોપા કચ્છ જિલ્લાના 10 
તાલુકાના 192 જેટલા ગામડાઓમાં 


“વૃક્ષરથ'ના માધ્યમથી પહોંચાડવામાં આવ્યા 
છે. ગામડાઓની શેરીઓમાં જઈને ઘર-ઘર 
સુઘી રોપાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું 
તેમજ તેનો ઉછેર કરી પ્રકૃતિના જતનનું 
મહત્વ લોકોને સમજાવવામાં આવ્યું હતું. 


અંતરિયાળ ગામડાના જે લોકો 
તાલુકા મથકની નર્સરી સુધી પંહોચી શકે તેમ 
ન હોય તેમને ઘર આંગણે રોપા પહોંચાડવાના 
આ નવતર અભિગમને ખૂબ જ સફળતા મળી 
છે. જેમાં કચ્છ જિલ્લા આજદિન સુધીમાં 4.90 
લાખ જેટલાં રોપાઓનું વિતરણ કરવામાં 
આવ્યું છે. 

આ ઉપરાંત ખાતાકીય નર્સરીઓ 
ઉપરથી 14.85 લાખ રોપા લોકો મેળવી 
ચૂકયા છે. આમ અત્યારસુધીમાં કુલ 19.75 
લાખ રોપાનું વનવિભાગ દ્વારા વિતરણ 
કરવામાં આવ્યું છે.વધુમાં સામાજિક 
વનીકરણ વિભાગની ખેડૂતલક્ષી 
યોજનાઓનો પણ લાભ લેવા વનવિભાગ 
દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. જો ખેડૂત 
પોતાના ખેતરમાં વૃક્ષોનું બ્લોક વાવેતર કે 


રમેશભાઈ પારસીયા એ કહ્યું કે મથુરભાઇ એ સંસાર 
માં રહી ને સંન્યાસ લીધો છે. અનેક માનવસેવા ના 
કાર્યો કરી રહ્યા છે. સાચો સત્સંગ તમારા કર્મ માં છે. 

આ કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવા 
યુવાસંઘ રીજીયન ચેરમેન અરવિંદ પોકાર 
(કડોદરા) અને હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર કન્વીનર 
ભરત માંકાણી (બીલીમોરા) નો ખૂબ સાથ સહાકાર 
મળ્યો હતો. સમાજ ના સભ્યો દ્વારા મથુરભાઈ અને 
ડૉ.હર્ષદભાઈ નો અંત:કરણ પૂર્વક આભાર વ્યક્ત 
કરવામાં આવ્યો હતો. 

અંતમાં રાષ્ટ્રગીત ગાઈ અને સાથે 


પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સાથે ચર્ચા 
કરતા ઝોન સમાજ પ્રમુખ રમેશભાઈ, 
રીજીયન ચેરમેન અરવિંદ પોકાર, હેલ્થ 
અને ડિઝાસ્ટર રીજી કન્વિનર ભારત 
માંકાણી સાથે ઝવેરભાઈ રાંમાણી 


ભોજન પ્રસાદ લઈ છૂટા પડ્યા હતા.સુરત યુવા 
મંડળ ની ટીમ ની અનોખી ઉત્સાહ ભરી આયોજન 
હંમેશા કાબિલેદાદ હોય છે. તેઓએ યુવાઓને 
સ્વસ્થ રહેવા વ્યસન મુક્ત રહેવા ચેતવી આદર્શ 
નનૂજૂ ભારતીય નાગરિક નું 
| ગર્વ મેળવવા 
અનુરોધ કરેલ હતો. 
ભરત માંકાણી 
અને સુરત યુવા મંડળ 
તેમજ નજીક નાં 
કડોદરા અને કામરેજ 


જેવા યુવાનાં 
સક્રિયતા ને કારણે 
કોરોના કાળ માં 


અદભુત કાર્ય કરવામાં 
આવેલ અને આફતને 
અવસર માં બદલે તે 
સુરતી ની છાપ 
ઉજાગર કરી 
હતી.દક્ષિણ ગુજરાત ઝોન સમાજ મેડિકલ સહાય 
યોજના પણ બખૂબી ચલાવી રહ્યા છે... 

અહેવાલ- દમયંતી ભાવાણી 


શ્રીલક્ષ્મીનારાયણ પરિવાર પ્રાર્થનાની ઝુંબેશનાં 
સહભાગી થવા માટે સહુંને પ્રાર્થના પત્ર વિતરિત 
કર્યા.આમ, એકંદરે ગર્ભ સંસ્કારનાં જ્ઞાનની સાથે 
સાથે પરીવાર સમાજ અને રાષ્ટ્ર સંગઠન માટે 
મહત્વનાં મુદ્દાઓ સભર સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ ખુબજ 
સુંદર રીતે સફળતા પૂર્વક પરીપૂર્ણ થયો હતો. 


ખાતે "ગર્ભ સંસ્કાર" 


વર્ધા 
જાણકારી દર્શાવતા કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત 
મહિલા મંડળ સભ્યોને લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાન ની પરિવાર પ્રાર્થના પત્રક નું 
વિતરણ કરવામાં આવેલ. 


એટલે જ..."અમને ગર્વ થાય છે, 
આપણી જ સમાજનાં બેન દ્વારા બીડું ઝડપ્યું છે 
આપણાં ધર્મ અને સંસ્કૃતિ નાં ઉત્તમ ગુણને સિંચન 
કરીને સનાતન શ્રેષ્ઠ ધર્મ ને બચાવવાનું!"ખરેખર! 
અર્ચનાબેન ની પ્રસ્તુતિ અને મોલિક છણાવટ જેમાં 
જાગૃત અનુભવ ની પ્રતીતિ એ ઉપસ્થિત સહુંને 
ભાવવિભોર કરી દીધાં હતાં. અપાયેલ ગર્ભ 


આપણે આપણાં સંતાનોનાં 


જન્મોત્સવ અતિ ધામધૂમથી ઉજવવીએ 


છીએ, પરંતુ એજ સંતાનનો ક્યારેય 
ગર્ભોત્સવ નથી મનાવતા..! એ વિષે 
આપણને જાગૃત થવાની અત્યંત જરૂરી છે. 


સંસ્કારની વિસ્તૃતિકરણનાં પ્રતિભાવ બાદ.. 

ગર્ભ સંસ્કાર વિશે મને પણ.. 
(ભાવનાબેન લીંબાણી -વર્ધા ) મારો દ્રષ્ટિકોણ 
કોતરવાનું મન થઈ ગયું..! 
શ્રેષ્ઠ સંતાન માટે સાવધ થઈ કરીએ આજે 

દ્વષ્ટિગોચર! 
સહાય રહેશે માં ઉમિયા, માં ગાયત્રી, 
મૉોંનિધાત્રિ સાથે લંબોદર! 
પ્રાચીન સંસ્કૃતિથી સજાવીએ ફરીથી ધરોહર! 
ગર્ભ સંસ્કારનાં જ્ઞાનથી ગૂંજાવીએ ઘરોઘર। 
શૌર્યને શુરવીરતાથી ઓપાવીએ માતાનું ઉદર! 
ભાવિ સંતાનોનું હોય એમાં અનોખું અગોચર! 
સગર્ભા માતાની કોખમાં કરીએ ગર્ભ સંસ્કાર! 
ભાવિ સંતાનને સોનેરી સંસ્કારોની સોગાદોનાં 
અર્પીએ શિખરા 

સમર્પિત ભાવે મનથી સેવા કરનારની વાણી માં 
કુદરતી પ્રભુત્વ હોય છે.. 

આભાર સાથે સ્મૃતિ ભેટ દ્વારા સન્માનિત 
કરવામાં સહુ ને ગર્વની અનુભૂતિ થઈ કે સાચી 
સ્મૃતિ તેઓ દિલમાં આપતા ગયા ને મન ને જ્ઞાન 
શીલ એકતા સમૃદ્ધિ અને સુરક્ષા કાજે ચૈતન્ય સ્ફૂર્તિ 
અને એકતા ની અનુભૂતિ કરાવતા ગયા.. આભાર 
નાં શબ્દ ઓછા પડે તેથી ભેટી ને સહુએ અભિવાદન 
કર્યું... 
સંકલન - ભાવનાબેન લીંબાણી - 
વર્ધા મહિલા મંડળનાં પૂર્વાધ્યક્ષ. 8830086917 


મહિલાઓને મોમેન્ટો આપી તેમનો સન્‍માન 
કરવામાં આવ્યો હતું. અને છેલ્લે સમાજમાં 
જેટલા ચૂલા છે તે દરેક ચૂલા દીઠ 
મહિલાઓને રજત જયંતિ નું સ્મૃતિ ચિન્હ 


8. ક કતર 
ઝૂ] ર 


દ ષ 
૪ ઝેન ત ો.. ન 
શૂઝ "૧૦ તાન્યા 


(7 


ઓઢવ માં મહિલા શકિત દ્વારા 
અનોખા એકરૂપતા સાથે નાં વસ્ત્ર પરિધાન 
કરી પ્રસંગની સોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરી રહ્યા 
હતા.. 


આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 

આ પ્રસંગે ઓઢવ સમાજ પ્રમુખશ્રી 
કનુભાઈ લીંબાણી, મંત્રી- મનસુખભાઈ 
ચૌહાણ, યુવા મંડળ પ્રમુખ શૈલેષ સાંખલા, 
તેમજ મંત્રી વિપુલ સાંખલાએ સમગ્ર મહિલા 
મંડળને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. 

આભાર વિધિ કરી અલ્પાહાર કરી 
સૌ સમાજજનો છુટા પડ્યા હતા. મહિલા 
શક્તિ નો ઉત્સાહ અધિક શ્રાવણ નાં મલ માસ 
માં સવિશેષ કાર્યકમ અને તેમાં વન્ડર વુમન 
નો અનોખો સ્ત્રી ગર્વ નો કાર્યકમ ને ખુબજ 
અનેરા ઉત્સાહ થી ઉજવ્યો અને માણ્યો હતો.. 


અહેવાલ- મનસુખ પોકાર. 


શેઢે પાળે વાવેતર કરવા ઇચ્છે તો વનવિભાગ 
દ્વારા વિવિધ યોજનાઓના મારફતે લાભ 
આપવામાં આવી રહ્યો છે. 

જેમાં ખેડૂતને જીવંત રોપાની 
સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સીધા બેંક ખાતામાં 
પૈસા જમા કરી આપવામાં આવે છે. 
અનુસૂચિત જાતિ/અનુસૂચિત જનજાતિના 
ખેડૂત મિત્રો માટે વિશેષ જોગવાઈ કરવામાં 
આવી છે જેનો લાભ લેવા માટે વનવિભાગ 
દ્વારા અનુરોધ કરાયો છે.કલાઇમેટ 
ચેન્જ સામેની લડત સાથે-સાથે લાકડા 
આધારીત ઉદ્યોગોને કાચો માલ મળી 
રહે તે માટે વૃક્ષારોપણ ખૂબ જ જરૂરી 
છે. 

ગત વર્ષે વનવિભાગ દ્વારા 

પેપરમિલો, ૫૯૫ ઇન્ડસ્ટ્રી વગેરે 
ઉદ્યોગોના કાચામાલની જરૂરિયાતના 
પ્રશ્નોને ધ્યાને લઈ વનવિભાગની 
નર્સરીઓમાં કલોનલ નીલગીરીનો ઉછેર 
કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભુજની મોચીરાઇ 
ખાતે આવેલી નર્સરીમાંથી ખેડૂતો કલોનલ 
નીલગીરીના રોપા મેળવી શકે છે. 

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાતમાં 
નીલગીરી લાકડાની કુલ જરૂરિયાત જેટલું 
લાકડું મળી શકતું ન હોવાથી અન્ય 
રાજ્યમાંથી લાકડાની આયાત કરવાની ફરજ 
પડે છે. 

પર્યાવરણ માટે તેમજ આવનારી 
પેઢી માટે વનવિભાગની વિવિધ યોજનાઓનો 
લાભ લેવા સામાજિક વનીકરણ વિભાગના 
તાલુકા કક્ષાની રેન્જ કચેરીઓનો સંર્પક કરવા 
નાયબ વન સંરક્ષક સામાજિક વનીકરણ શ્રી 
હરેશ મકવાણાની અખબારી યાદીમાં જણાવ્યું 
હતું. 


કચ્છ માં કલ્યાણપર ગામ માં ગત રોજ ભગવાન લક્ષ્મિનારાયણ ના પાવન પગલાં અને 
સંત માર્ગદર્શક વલ્લભ તભ કૃષ્ણજી, સાથે સમગ્ર ટીમ દ્વારા ધર્મસભા. અવિરત અધિક ણં મલ માસ માં ભગવાન નની છેડા 


રાજકોટનું મારી ઉપર ત્રકણ છેઃ રાજકોટના! લોકોએ 
મને પહેલી વખત ધારાસભ્ય બનાવ્યો હતોઃ મોદી 


હ મ ર 0 


ઈ ર 


દ: 


કી કઝ ક 


મોદીએ એરપોટ સહિત 2033 કરોડના વિવિધ વિકાસ કામો ગુજરાતની જનતાને સમર્પિત કર્યા 


રાજકોટઈન્ટરવેશનલએરપોટવડાપ્રધાતતાહસ્તેખુલ્ું મૂકાયું 


એરપોર્ટથી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની પ્રગતિને વેગ મળશે : વડાપ્રધાને ભવિષ્યમાં 
ગુજરાતમાં પણ એરોપ્લેનનું તિર્માણ થશે એવી આશા લક્ત કરી નવ 
વર્ષમાં લોક ગુખાકારી માટે લેવાયેલા પગલાંઓનો ચિતાર આપ્યો 


ટૂંક સમયમાં રાજકોટ હવાઈ માગે ઉદયપુર 


એને ઈન્દોર સાથે જોડાઈ જશે : સિંધિયા 


કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડન મંત્રી જયોતિરાદિત્ય 
સિંધિયાએ કહ્યું હતું કે, હવાઈ સ્લીપર પહેરનારા 
નાગરિકોને 02/1૫ (ઉડે દેશ કા આમ 
નાગરિક) યોજના હેઠળ કિફાયતી દરે હવાઇ 
યાત્રા ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે દેશભરમાં નવા [-ઝૂ 
૧૪૮ એરપોર્ટસ બનાવાયા છે. વર્ષ ૨૦૧૪માં 
પ્રતિ સપ્તાહ ૫૬ ફ્લાઈટસ અને ૧૯ શહેરો 


સાથેની કનેક્ટિવિટીની સામે ૨૦૨૩માં પ્રતિ સપ્તાહ ૧૩૦ ફ્લાઈટસ અને 
૫૦ શહેરો સાથેની કનેક્ટિવિટી ઉપલબ્ધ બનવા જઈ રહી છે. રાજકોટ 
ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની વિશેષતાઓ વર્ણવતાં કહ્યું હતું કે, ટૂંક સમયમાં 
રાજકોટ હવાઈ માર્ગે ઉદયપુર અને ઈન્દોર સાથે જોડાઈ જશે. તેમણે જ્યાં 
કનેક્ટિવિટી ત્યાં વેપાર અને જ્યાં વેપાર ત્યાં રોજગાર. પરિવહન થકો 
પરિવર્તન ાધવાબી દિ વ્યક્ત કરી હતી. 


રે. 


કકક 


* ગેસ 

* એસીવીટી 
* કબજીયાત 
બી.પી. -*થાકલાગવો 
મ ડાયાબીટીસ * દાદર 
મમાઈગ્રેન - ખરજવું 


તમારા ઘ 


* કેન્સર 


* મોતીયો 


* ગેંગરીન 
* ઢઠાક્કા ની નબળાઈ * સોયાસીસ 


રના પાણીન ચક કરાવવા તથા 


ક હા 
,૦ દ'પ્િ1૪ટ ૫01! ઉલ (ળઊડાઇટ ૫011 1.1 


રુ 


* સાંધાના દુખાવાઈ 


વાઇવડેમો જોવા માટે સંપર્ક કરો 


છી પરિવાર સ 


મુળજી  પચાણ નાકરાણીકચ્છ ગામ- રામપર સરવા 
હાલે -ચોફુલા (પુના) મહારાષ્ટ્ર 


કે 


ડાયાભાઈ શિવગણ નાકરાણી નીરા- મહારાષ્ટ્ર- ઉત્તર 
સાતારા વિભાગ ફલટન, કરછમાં- નેત્રા 


પરષોત્તમ ભાઈ 
રૂડાણી ગામ- 


મોહન 
નાની અરલહાલે- 


દ %, ઈન્દોર -મધ્યપ્રદેશ 


વૃક્ષારોપણ શ્રી ડડ કક મહ છારાષ્ટ્ર 


7 પજારુૂ 


શ્રીરામપુર 


જરવ વૃક્ષારોપણ 
નવાસા ફાટે કરેલ ન્‌ 


તા.૨૬ નાં રોજ રોજ શ્રી ક.ક.પા. યુવક મંડળ -શ્રીરામપુર (મહારાષ્ટ્ર) 11110 રીજીયન 
દ્વારા નેવાસા ફાટામા કરંજી તેમજ રબરના વૃક્ષો વાવ્યા. 

આ વૃક્ષરોપણની સાક્ષી સ્વરૂપ નેવાસા પોલીસ સ્ટેશનના ।25। ઢાકને સાહેબ, ડૉ.સંજય 
વરુડે સાહેબ, ડૉ.શ્રીમતી કિર્તને તેમજ શ્રીરામપુર સમાજના સદસ્યો હાજર રહ્યા હતા. 


જાગૃત ઉજાગર 


તારીખ: 28/7/2023 
સ્વ રવજીભાઈ લધાભાઈ નાકરાણી 
ઉમર: વર્ષ 79કચ્છમા ગામ નેત્રા 
(માતાજીના) હાલે નાંદેડ (મહારાષ્ટ્ર) 


અવસાન નોંધ 


જ 


તારીખ: 26/07/2023 
સ્વ. મંજુલાબેન ચંદુભાઈ નાકરાણી 
ઉમર: વર્ષ 56 કચ્છમાં ગામ વિરાણી મોટી 
હાલે લહેરીપુરાકંપા,દહેગામ ગુજરાત. 


તારીખ-- 27/07/2023 


સ્વ. અરવિંદભાઈ ડાહ્યાભાઈ પ્રેમજીયાણી 
ઉમર: વર્ષ 54, કચ્છમાં ગામ દેશલપર 
(વાંઢાય)(સ્થાનિક) 


સ્વ. કેસરબેન રામજીભાઈ પોકાર 
ઉંમર: વર્ષ 85 કચ્છમાં ગામ ઉખેડા હાલે 
નાગપુર 


સ્વ:- ધનસુખભાઇ દેવશીભાઇ કાનજીયાણી 
ઉંમર વર્ષ.. 69 કરછમાં ગામ વિરાણી મોટી 
હાલમાં.. મહાદેવ નગર - નખત્રાણા 


સ્વ. પાર્વતીબેન નારણભાઈ સેંઘાણી 
ઉમર: વર્ષ 65 કચ્છ માં ગામ:- બિદડા 
(000ઝ/) સ્થાનિક 


0003૨૭ 


ણ£:,%7111:1”1- .%8ર ૬11ર૦ ૨૯ 
૫૪૦૦૦૨૬5 1૬-૦૨ "૪૦૦૨ ॥4૦બુખ્તદઃ 


-- 1નણ/#%ાઝ ૦૬૦૦1૯૬૪ 
ડાં [પતા'તપ/તા1 11110; 5111૫૪૦૫ [10. 186/187, ગભ 1૫0. 7,8,9, €॥પતળખ્લ 
ઉદ્વાત॥॥તાત્ના1 - ૩70201, 11011, ઊા|તતાં - 11તાંત. 
1નતા'૦ડ100॥તા નિપતત્તા॥ - 100. --91 99791 57883 


છાર.ાપ્રલત ૦૬૬1૯૮૬ 


1. 0014130740 - ॥/0૩પ પાદ 


૩. દપદપપ/ા - 101/111-.1૫/00 - 
પ્રાંપરાઉઝાતાં - 1010. -- 91 98843 12266 
ઈલા લાલંગાત્ાં - 1010. 4-91 98413 88663 


2. પ૪0દ 040 - 1૬1.01041પ/ 4. ૫14/૫૫//ઝ& - 40401134 2103/100૬5।1 
8॥ત૫/૦51101તાં - [10. 4-91 78934 59459 1338 105110॥તદ્ાં - 110. 4-91 78428 05202 


ક. 10/40/40 - 00/ : 4તાણાતાં - 1010. 4-91 70202 74705 


4.1૬ #રઇછા15 


ન - ૦૦૦૫ 


1વડા1૦ તાં - 110- 4-91 94826 95508 


₹3:૪૨ 124૪1553924 ૦ 9૪૦૦૬ ##૦ળઇડરદ; 


જરા ₹દ-ર૪વા૬ ૫૫૪ | ₹1ર-ર€૦૦-૪ડ%૫૫૧- | ભછઇણ્્છદ દ 


ટર/#ા(#ઇા॥ન દાપાણરઈુર॥ાડણ 


મ સસરા ર સર સસ 
£.2૯ઈ૦1-દર .પ્રઝ 1117ણદાર 1।(ળ13૦ર1- ૬ર 


॥#4₹.%0 ૦૬1૯૬ 
ઇડા 74૦. 3, વત્ગ્પાતત ₹1૦૦, ગનગ ₹પ4૦. 26, 
5૦૦૬૫૦૮ - 3, (ધત ૯1310 5%/લ “પૂગગ્લાતા૪મ્છા11, વ્લાતમ્તાળતાગલ3 
1૯111૮13, બૉપાંલાત્ક! - 370 2041 
ઇ૩ાઝિઝતતદાંઝામ્તાં રિઘાતંઞામાં - (1. “૦1 ૦૦7૦૧ 57884. 


1લંડામિબાઊ10તાં રિપતંતા11: 9979352929 


41.1૬. 111ળણાર ર૪1: 11. 


ઝં ગરએઝરઈઝઝઝઝ ર 


111(7ળણદાર ।॥101૦ર1-' દર પ૩ ૦રરબદાર 5૪૭ _।દ।ર5 
[11₹/%02 ૦11૮૬ 
5૫1૫૪૦ પ૦. 186/187 ગિતના £૫૦. 6 
વ્લાતતા॥ાતાવકતત - 370 201, વપાધ્તા1, વપાંલત્લા - ।0તાંસ- 


।#1₹.81૩ ૦-1૮૬ 
45, ૦૦ગ્કાતકાળત €1૫૦૦૮૮, ઉપાવ્કપધાંધ્ગ્ઘા, 
[«પાળાંણાલા તા, «૫1૮11, ૯૫ાંવાલા - 370 140. 
“”લલુવાંડાળણઝંપતાં રરપવતા]ા - 11૦0. * 91 9૦9254 9૦૩૭૦4૭ 
8111 ણાતાં રપવતા]ાાં - 11૦0. * 91 99784 49205 


પત્રવ્યવહાર : ૫૦૧- ૫૦૪, પાંચમો માળ,નરોડા બિઝનેસ હબ કોમ્પલેક્ષ, નરોડા-દહેગામ રોડ,એસ.પી.રિંગ રોડ પાસે,તરોડા-અમદાવદ. ૩૮૨૩૩૦. મો. ૭૮૦૧૮૭૭૭૭૪ 


